


મુખ્યમત્રીશ્રી વિજય રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને 
યોજાયેલ કોર કમિટિમા કોરોના મહામારી અગે 
મહત્વના નિર્ણયો જાહેર કરાયા 


#: રાજ્યની આઠ મહાનગરપાલિકા અને 
વાપી, અકલેશ્વર, વલસાડ, નવસારી, મહેસાણા, 
ભરૂચ, પાટણ, મોરબી, ભુજ અને ગાધીનગર 
એમ કુલ ૧૮ શહેરોમા રાત્રી કરફ્યુ સહિતના 
નિયત્રણો ચાલુ રહેશે 


#:- આ ૧૮ શહેરોમા રાત્રી કર્ફયુનો સમય એક 
કલાક ઘટાડીને રાત્રે ૧૦ વાગ્યાથી સવારે ૬ 
વાગ્યા સુધીનો કરાયો 


#: આ ૧૮ શહેરોમા વ્યવસાયિકો પ્રવૃત્તિ 
ધરાવતા સચાલકો, માલિકો, સ્ટાફ સહિત તમામે 
આગામી ૩૦ જૂન સુધીમા વેક્સિન ફરજિયાત 
લેવાની રહેશે 


# રાજ્યના આ સિવાયના તમામ વિસ્તારોમાં 
વ્યવસાયિકો પ્રવૃત્તિ ધરાવતા સચાલકો, માલિકો, 
સ્ટાફ સહિત તમામે આગામી ૧૦ જુલાઇ સુધીમા 
વેક્સિન ફરજિયાત લેવાની રહેશે 


#: આ ૧૮ શહેરોમા રેસ્ટોરન્ટ, હોટેલ્સ રાત્રે 
૯વાગ્યાસુધી ૯૦ ટકાની ક્ષમતા સાથે ચાલુ રાખી 
શકાશે 


#: હોમ ડિલેવરી રાત્રે ૧૨ કલાક સુધી ચાલુ 
રાખી શકાશે 


#:- આ ૧૮ શહેરોમા વ્યવસાયિક એકમો 
રાત્રીના ૯ વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખી શકાશે 


#: લગ્નપ્રસગમા ૧૦૦ લોકો સુધી ઉપસ્થિત 
રહી શકશે 


#: અતિમક્રિયા અને દફનવિધિમા ૪૦ 
લોકોને છૂટ અપાઇ 


# સામાજિક- રાજકીય પ્રસગો અને ધાર્મિક 
સ્થાનો પર હોલની ક્ષમતાના ૫૦ ટકા અને 
મહત્તમ ૨૦૦ લોકો ઉપસ્થિત રહી શકશે 


#: વાચનાલયોની ક્ષમતાના ૬૦ ટકાને મજૂરી 
અપાઈ 


#%: ઉડાર10ની બસોમાં ૭૫ ટકાની ક્ષમતા 
સાથે છૂટ અપાઈ 


#- પાક-ગાર્ડન રાત્રે ૯ વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખી 
શકાશે 


#: રાજ્યના સીનેમા ઘરો, મલ્ટીપ્લેક્ષ, 
ઓડિટોરિયમ ૫૦ ટકાની ક્ષમતા સાથે ચાલુ કરી 
શકાશે 


કોર કમિટીની બેઠકમા શિક્ષણ મત્રીશ્રી 
ભુપેન્દ્રસિંહ ચૂડાસમા, ઉર્જા મત્રીશ્રી સૌરભભાઇ 
પટેલ, ગૃહ રાજ્યમત્રીશ્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા, 
મુખ્ય સચિવશ્રી અનિલ મુકિમ, મુખ્યમત્રીશ્રીના 
મુખ્ય અગ્ર સચિવશ્રી કે. કેલાસનાથન, ગૃહ 
વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી પકજ કુમાર, 
મુખ્યમત્રીશ્રીના અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી એમ. કે. 
દાસ, આરોગ્ય વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી 
મતોજ અગ્રવાલ, આરોગ્ય કમિશનરશ્રી 
જયપ્રકાશ શિવહરે સહિત વિવિધ વિભાગોના 
ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 


શુ નખત્રાણાને બાયપાસ ન મળે ત્યા સુધી 
ગામનો વિકાસ અટકાવવો જરૂરી છે...? 





નખત્રાણા કરછનું 
'બારડોલી' ગણાય છે, 
નારાયણસર વર, 
માતાનામઢ, હાજીપીર, 
ધીણોધર, પીયોણી- 
મહાદેવ જેવા અનેક 
પવિત્ર ધાર્મિક સ્થાનો 
માટે મુખ્ય દ્વાર... 
અબડાસા અને લખપત 
તાલુકાઓમાં આવી 
રહેલ માટી માટી 
કપનીઓનુ મુખ્ય મથક, 
ત્રણ તાલુકાની મેડિકલ, 
આરોગ્ય અને શિક્ષણ 


જેવી જરૂરિયાતો માટે જૂ કક 


પશ્ચિમ કચ્છનું મુખ્ય મથક, કચ્9ની સૌથી મોટી 
ગ્રામપચાયત ધરાવતુ શહેર એટલે નખત્રાણા 

નખત્રાણા શહેરમા એસ. ટી. વર્ક-શોપ થી 
શેઠ કે. વી. હાઇસ્કૂલ સુધી જો ફોર-ટ્રેક રોડ 
બનાવવામાં આવે તો નખત્રાણામા દર અઠવાડિયે 
થતા માર્ગ અક્સ્માત અટકાવી શકાય, આ માર્ગ 
પરથી લગભગ દસેક જેટલી સ્કૂલના બાળકો 
આવ-જાવ કરે છે... જરા વિચારીયે કે ક્યારેક 
કોઈ મહાકાય ટ્રેલર તિવ્ર ગતિ (ફલ-સ્પીડ)થી 
પસાર થાય અને ત્યારે જ બધી સ્કૂલોમાંથી રજા 
પડી હોય અને કોઈ અકસ્માત થાય તો..?? 


માનકુવા, સુખપર જેવા ગામના હાઈવે પર 
મોટા અને ખુલ્લા રસ્તા હોય તો નખત્રાણા જેવા 
મોટા શહેરમાં ફોર-ટ્રેક રોડ શું નબની શકે...?? 

છેલ્લા ઘણા સમયથી બાયપાસ બનાવવાની 


 ॥॥1111101॥1॥ 


ક ક 
ન - દ 
૪ 
દ્ર 
|. ઝા 
સઝ હ. 
હં પ 
. 
સ સઇ યં 
ર દ 
ર ક. દ 
" સ ણ! 
ક 





વાતો થઇ રહી છે પરતુ 
ગત સમયમાં જે રૂટ 
ઉપરથા બાયપાસ 
રોડનો સર્વે થયેલો હતો 
તે રુટ પર હવે જમીનના 
ભાવ વધવાથી ઘણી 
મોઘી થઈ ગઈ છે એટલે 
ત્યા થવ બાયપાસ 
નીકળવાનો કોઈ રસ્તો 
હવે દેખાતો નથી, માટે 
અત્યારનો ગામનો જે 
રોડ છે તે જ રોડને ફોર- 
ટ્રંક બનાવીને અ 
માથાના દુખાવા સમાન 
અડ “૬5% ૪૪ ટ્રાફિકની સમસ્યા 
હળવી કરી શકાય એમ છે. 
બાય પાસ રસ્તો બનવાનુ કારણ તો માત્ર 
બહાનું છે. ગામ વચ્ચે પસાર થતા રસ્તાની આ 
સમસ્યા વર્ષો પહેલાથી છે...તાલુકા પચાયતથી 
લઈને સાસદ સુધી નખત્રાણા તાલુકાના 
જનપ્રતિનિધિ પ્રતિનિધિત્વ તો કરે છે પરંતુ હજુ 
સુધી બાય-પાસ સમસ્યા ઉકેલી નથી શક્યા. છેને 
નખત્રાણા તાલુકાની કઠણાઈ. . 


રાજકીય લીડર ને તાલુકા જિલ્લા પંચાયત 
ને અને ધારાસભ્ય અને સાસદ ને આ સમસ્યા 
જરૂર દેખાતી હશે અને પ્રજા ની આ તકલીફ 
[નિવારવા તેઓ નખત્રાણા બાય પાસ નું જે હશે તે 
પણ વચ્ચે થી પસાર થતા રસ્તા ને ચાર માર્ગીય 
કરવા જરૂર તાકીદે આયોજન કરશે... 
હ 


ક જ કાભ (1 ગના રજ 


જનતા નો આવાઝ - દિનેશભાઈ ડાયાણી. નખત્રાણા 


ડા. અપેક્ષા નાકરાણી 


હેદરાબાદ :- પટેલ ગોપાલ ભીમજી 
નાકરાણી તથા મણીબેન ગાપાલ 
નાકરાણી(કચ્છમાં નેત્રા માતાજી) ની પૌત્રી 
અને પટેલ ભરતકુમાર ગોપાલ તથા શ્રીમતિ 
જ્યોતિબેન ભરતકુમારની સુપુત્રી ડૉ. અપેક્ષા 
એ ॥/.8.8.5 ની (મે-૨૦૨૧)માં ડીગ્રી 
મેળવીને નાકરાણી પરિવાર તથા હેદરાબાદ 
સમાજનુ ગોરવ વધારેલ છે . 

॥/035, ॥/%1/ 2021 માં પૂર્ણ કર્યું છે, 
સાથે ફર્સૂટ કલાસ અને ૯૦૦ માર્ફ્સમાંથી ૫૮૫ 
માકસ મેળવેલ છે. 





ધર્મ દ્વારા ચેતના જગાડનાર 
ગુરૃ હરગોવિંદસિંહ 


ગાવિંદસિંહનો જન્મ ઈ.સ. ૧૫૯૫માં પંજાબમાં 

આવેલા અમૃતસરતા બડાલીમાં થયો હતો. તેમનું 

સમગ્ર કુટુંબ ધર્મપરાયણ હતું. ધર્મ માટે મરી ફીટવાની ભાવના 
ગુરુ હરગોવિંદસિંહને તેમના પિતા ગૂરુ અર્જુન દેવજી પાસેથી 
મળી હતી. તેમણે પિતાના શહીદીના આદર્શને તેમના જીવનનો 
ઉદ્દેશ માન્યો. અહીં અર્જુન દેવજીએ તેમનું સમગ્ર જીવન ધર્મની 
રક્ષા માટે અર્પણ કરી દીધું હતું. ગરુ હરગોવિંદસિંહે પણ તેમના 
પિતાએ ચીધાડેલા રાહને અપનાવીને તેમના પિતાએ શરૂ કરેલા 
કાર્યને સફળતાપૂર્વક પૂરું કરવા માટે તન-મન-ધનથી સમર્પણભાવ 
બતાવ્યો. તેમના પિતા અર્જુન દેવજીએ તેમને કહ્યું હતું કે, “ધર્મની 
રક્ષા માત્ર ભક્તિથી શક્ય નથી બનતી તેના માટે શાસ્ત્રની સાથે 








શસ્ત્રનો અભ્યાસ પણ કરવો પડશે.' પિતાની આજ્ઞાને માનીને 
બદલાતા સમય સંજોગો પ્રમાણે ગુરુ ગોવિંદસિંહે ધમંતા રક્ષણ 
માટે શાસ્ત્ર સાથે શસ્ત્રની પણ તાલીમ લીધી, તદુપરાંત તેમણે 
આજુબાજુના શીખ યુવાનોને બોલાવીને તેમતે પણ શસ્ત્ર સાથે 
શાસ્ત્રનું પ્રશિક્ષણ આપવાનું શરૂ કર્યું. 
સામાજિક અને ધાર્મિક કાંતિ 

ગુરુહરગોવિંદસિંહ માટે ધર્મ માત્રભજનકીર્તન પૂરતો જ સીમિત 
ન હતો. તેમનું દંષ્ટિબિંદુ વિશાળ હતું. તેઓ ધર્મ દ્વારા સમાજની 
દરેક બદીને દૂર કરવા માગતા હતા. ગુરુ હરગોવિંદસિંહના 
સાંનિધ્યમાં રહેવાથી નવયુવાનોમાં પણ ધમ અને દેશ માટે કંઈક 
કરી છૂટવાની ભાવના ઉજાગર થતી હતી. ગુરુ હરગોવિંદસિંહના 
વિચારો અને ઉદ્દેશ બહુ ઊંચા હતા. તેઓ રાજકીય, સામાજિક 
અને ધાર્મિક એમ દરેક ક્ષેત્રે આઝાદી લાવવા માગતા હતા. તેઓ 
ધર્મમાંથી અંધશ્રદ્ધાને સમાજમાં કુરિવાજોને દૂર કરીને ખરા અર્થમાં 
આઝાદી લાવવા ઈચ્છતા હતા. ગુરુ હરગોવિંદસિંહનું ચિંતન પણ 
ક્રાંતિકારી હતું. તેઓ એવું દંઢાપણે માનતા કે શાંતિ, સૌહાર્દ સાથે 
સાથે અત્યાચાર અને જુલમનો સામનો કરવા માટે પણ તેયાર રહેવું 
જોઈએ. અત્યાચાર, અત્યાય સહત્ત કરવો એ પણ તેમાં ભાગીદાર 
થવા સમાન જ છે. ગાદી સંભાળતાતતી સાથે જ તેમણે મીરી અર્થાત્‌ 
શૌર્ય અને પીરી અર્થાત્‌ સંત સ્વભાવ એમ બંને તલવાર ગ્રહણ 
કરી. ગુરુ હરગોવિંદસિંહે મીરી-પીરી તલવારના ગ્રહણ કરતાંની 
સાથે જ શીખદર્શનની ચેતનાને નવા અધ્યાત્મ દર્શન સાથે જોડ્યું. 
ગુરુ હરગોવિંદસિંહ રાજકારણ અતે ધર્મને એકબીજાનાં પૂરક 
બનાવવા માંગતા હતા. ગુરુ હરગોવિંદસિંહ માનતા હતા કે ધર્મ 
રાજકારણથી અલગ વિષય હોઈ જ ત શકે, કારણ કે ધર્મ વગર 
રાજધર્મ નિભાવવાનો શક્ય નથી. 

અકાલ તખ્ત સાહિબ શીખ સમાજ માટે એવી સર્વોચ્ચ 
સંસ્થારૂપમાં અસ્તિત્વમાં આવી કે જેણે ભવિષ્યમાં શીખ શક્તિતે 
સંગઠિત કરીને તેને એતિહાસિક સામાજિક ઓળખ આપી. આ 
રીતે ગુરુ હરગોવિંદસિંહ ધર્મનું ડગલે ને પગલે પાલન કરીને ધર્મ 
દ્વારા જં ચેતના જગાડવાનું કાય કર્યું છે તે સરાહનીય છે અને આજે 
પણ કુ સિદ્ધાંતો સમગ સમાજ માટે દીવાદાંડી સમાન સાબિત 
થયા છ. 


સિ તે," [૮1 1 [1 0! 
એક મો૨ પીછ ભો ઉમેજો. 


ડૉ. અપેક્ષા નાકરાણી, 
2-2 


૧૦ મુ ધોરણ, ડી.પી.એસ. હાઇસ્કૂલ, 
કોથાપેટ, 

મધ્યવર્તી અભ્યાસ, 8120. સેન્ટ એન 
કોલેજ તારાનાકા, 

ડૉ. અપેક્ષા એ 103885 ની ડીગ્રી 
[તા11111€1 /0હઉળા1/ બ [/૯€તાત્તા & 
[૨૦૩૦૯૦11 €૦111€, 1-3 186લા' થી મેળવેલ 
છે અને હાલ એલબી નગરની [૯111111611 
[1050ાદ્યાં ખાતે ઇન્ટરશીપ કરી રહ્યા છે. 

અભિનદનઃ- દિવ્યાગભાઈ નાકરાણી 
(નાકરાણી પરિવાર) 

સપર્ક :- ગોપાલભાઈ - ૯૯૪૯૭૮૮૨૨૧, 

ભરતકુમાર- ૯૨૪૬૧૭૮૮૨૨ 


:111॥/ :- 3॥11:₹£ ૫10011₹31101/117 & 
,0. પ1/0£1313/0. 


શ્રીસમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર ટીમ આપણે 
અભિનદીત કરે છે... 


રેલવેની ટિકિટ કેન્સલ કરાવતા 
તરેત રિફંડ ભેકમા જમા થઈ જશે 


આયઆરટીસી દ્વારા કરાઈ સુવિધા 
પ્લેટફોર્મ ટિકિટના દર પુનઃ 
ર્‌।॥. ૧૦ કરવામા આવ્યા 


કોરોના મહામારીના લીધે લાંબા અતરની 
ટ્રેનોમાં પ્રવાસીઓ મુસાફરી કરવાનું ટાળી રહ્યા 
છે. ઘણી વખત ટિકિટ બુક કરાવ્યા બાદ મુસાફરી 
કરવી હિતાવહ ન હોઈ બુક કરાવેલી ટિકિટ રદ 
કરાવતા અગાઉ રિફડ માટે પ્રવાસીઓને ઘણી 
રાહ જોવી પડતી હતી ત્યારે હવે આયઆરટીસી 
હારા આય-પે અને ઓટો-પેની સુવિધા 
આપવામાં આવી છે. જેથી ટિકિટ કેન્સલ 
કરાવતાની સાથે તરત જ બેંકના ખાતામાં રૂપિયા 
જમા થઈ જશે ઉપરાંત રેલવે પ્રશાસન દ્વારા 
પ્લેટફોર્મ ટિકિટના દર ઘટાડીને રૂ. ૧૦ કરવામાં 
આવ્યા છે. 

આ અગે મળતી વધુ વિગતો મુજબ 
આયઆરટીસી દ્વારા બે પોર્ટલમાં આયપે અને 
ઓટોપે ઓપ્શન આપવામાં આવ્યું છે. જેનાથી 
યુપીઆઈ બેક ખાતાની મદદથી કેન્સલ થયેલી 
ટિકિટનું બેકના ખાતામાં જમા થઈ જશે. 

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે રદ થયેલી ટિકિટના 
નાણા પરત મેળવવા પ્રવાસીઓએ ૪૮થી ૭ર 
કલાક સુધી રાહ જોવી પડતી હતી. જેના કારણે 
પ્રવાસીઓમાં કચવાટ થતા મુસાફરોની આ 
સમસ્યાના નિરાકરણ આવે એ બાબતે 
ઓનલાઈન ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે. 


હવે આ નવી સુવિધા અપાતા પ્રવાસીઓને 
ઓનલાઈન ટ્રાન્જેકશન કરવું વધુ સરળ બનશે. 
બીજી બાજુ કોરોના મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને 
પ્લેટફોર્મ ઉપર ખોટી ભીડ ન થાય તે માટે 
પ્લેટફોર્મ ટિકિટના દરમા પાંચ ગણો વધારો કરી 
રૂ।. ૧૦ના બદલે રૂ।. ૫૦ કરવામાં આવ્યા હતા જે 
ફરી ફરી પ્લેટફોર્મ ટિકિટના ભાવ પુનઃ ૧૦ 
રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે. 


ગૌમાતા આપણી સસ્કૃતિ અને આપણી પ્રકૃતિની જનેતા 


દાન અને સેવા દ્વારા લોકો પુણ્ય કર્મ કરતાં 
હોય છે . 

કોઈ તનથી, કોઈ મનથી અને કોઈ ધનથી 
સત્કર્મકરેછે. 

જેમાંથી અબોલા નિર્દોષ પશુ-પક્ષીઓની 
સેવા ઉત્તમ ગણાય છે. 

ખાસ કરીને આપણા કચ્ઇમાં સમયકાળે 
સેવા-ધર્મની જરૂરીયાત ઊભી થાય છે. 

જે માટે ગાયોને લીલોચારો, કૂતરાઓને 
બિસ્કીટ, કિડીને કિડીયાળું અને પક્ષીઓને ચણ . 


જુ 


પક્ષીઓ (મોર વગેરે)ને ચણ અને કિડીયાળું 
રૂપિયા ચારસો (₹૪૦૦.૦૦) 

આપસૌ દાતાઓને વિનતી કે આપ 
આપની યથાશ કિત મુજબ એક કે વધુ દિવસ માટે 
જે દાન સેવા મોકલશો તે મુજબ દરરોજ 
નામાવલે સાથે નોધ જાહેર કરવામાં આવશે. 
આજબાજ ગામોના ભાગ્યશાળી દાતાઓ પણ 
આ ઉત્તમ સેવાનો લાભ લઈ શકે છે. 

દાન મોકલવા, રૂબરૂ હાજર રહેવા તેમજ 
વધુ માહિતી માટે આપ અમારો સંપર્ક કરી શકો 


આપ જેવા સહયોગી ઊૂ₹₹૪” 
ર. / ' 


દાતાઓના સહકારથી દરરોજ કેગ ની. પૂ 
આ ગૌ સેવાસમિતિ દ્વારા સેવા- #“£-) 
કાર્ય કરવામાં આવે છે. 

જેનો સમિતિ હ્વારા અમો 
આપસોનો સહૃદય આભાર 
માનીએ છીએ 

આવો જ સાથ સહકાર 
કાયમી મળતો રહેશે, તેમજ 
આપસૌને પરમાત્મા અને ગૌ- , 
માતાના આશીવદથી સુખ, #«-..₹* 
સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ અને પરિવારમાં  * 
આનંદ પ્રાપ્ત થાય તેવી પ્રાર્થના 
કરીએ છીએ. 

[વિશેષમાં ગઈકાલે કલોલથી મળેલ ૨૦૦ 
દેશીમણ લીલોચારો રવાપર સુધી પહોંચતો કરવા 
બદલ ભવાનભાઈ (લ.ના.સમાજના પ્રમુખ) 
અને રણછોડભાઈ રતનશીભાઇ પોકાર પરિવાર 
નો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો ઓઇો છે. 
ભગવાનસદા સર્વપ્રકારે ચડતી રાખે તેવીપ્રાર્થના 
કરીએ છીએ. 

એક દિવસનો અદાજીત વપરાશ: 

ગૌચારા માટે રૂપિયા છ હજાર 
(₹£૦૦૦.૦૦) 

કૃતરાઓના બિસ્કીટ માટે રૂપિયા પાંચસો 
(₹પ૦૦.૦૦) 





સપકઃ 
ચદુભાઈ દેવશીભાઈ પોકાર 
૯૮૪૫૧૭૦૫૨૩ 
કાન્તિલાલ શિવદાસ ચૌધરી 
૯૪૨૭૪૪૬૨૮૫ 
હિરેન વિરેન્દ્રભાઈ નાકરાણી 
૯૫૫૮૨૦૨૦૫૬ 
તેમજ 
ગૌસેવા સમિતિ, રવાપર 


ફરીથી સૌનો આભાર... 
છ 





જ 


પ જ. 
દક 
ટ. ગ. 


ક 4 
ભિ#ઝ્- ડી ર 
ક 
ન જ. ન 


પી [7 





ર 2 (1 ક 





ભુજ કન્યા વિધાલય સંકુલ મધ્યે શ્રીસમાજ 


શ્રીસમાજના અગ્રણીઓ અને ભુજ ઝોન દ્વારા વિકાસની ચચા 


ન... કા: -.. દ હ 


ના માનનીય પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ કાનાણી, ટ્રસ્ટીશ્રી 


2%. 





ગગારામભાઈ રામાણી, ટ્રસ્ટીશ્રી મણીભાઈ ભગત, ઉપપ્રમુખશ્રી દામજીભાઈ વાસાણી, સહમત્રીશ્રી 
પ્રવિણભાઈધોળુ, સહ ખજાનચીશ્રી મણીભાઈ માવાણી, 


ભુજ વિધાલય સંચાલન સમિતિ ના કન્વીનર પ્રો. કે. વી. પાટીદાર સાહેબ, સહ કન્વીનર 
અમૃતભાઈ સામાણી, ભુજ ઝોન સમાજ ના પ્રમુખશ્રી ગંગારામભાઈ ચૌવાણ, મહામત્રી શાંતિલાલ 
ભગત, શ્રી વિનોદભાઈ ભગત સર્વે ને રુબરુ મળીને ભુજ કન્યા વિધાલય નાં સારા સંચાલન બદલ પ્રમુખ 
શ્રી એ ધન્યવાદ આપેલ અને ભુજ નુતન જમીન બાબત અગામી પ્રોજેક્ટ માટે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં 


આવેલ. 


શશીકાતભાઈ રામજીઆણી ડો.પ્રવીણ તોગાડીયા 
નિમિત આતરરાષ્ટ્રીય હિન્દૂ પરિસદમા 
ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ માટે નિયુક્ત 
અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત પ્રદેશ (પ4.1૫.૩.) 


સયોજક : રમેશભાઈ વાસાણી નાસિક 


ભાઈશ્રી શશીકાંત જી ની અધ્યક્ષ નિમણુક 
કરવામાં આવતા તેમનું પ્રજા જોગ નિવેદન અહીં 
અક્ષરશ આપવામાં આવ્યું છે.) ર૪ જૂન ના રોજ 


અમારાસૌ કાર્યકર્તાઓ, 


આપણી સસ્કતિની રક્ષા માટે દેશની રક્ષા 
માટે અમે ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉતરવાની છીએ અને 
આજે અમે સકલ્પ કર્યોછે કે કચ9 ના જે એક હજાર 
ગામડાઓ છે એમાં આવનાર એક વર્ષ ની અંદર 
એક કાર્યકર્તા હર મહિને પાંચ દિવસ સમય 
ફાળવશે અને પાચ દિવસ અમારો એક 
પદાધિકારી એક કાર્યકર્તા પાચ દિવસ મા પચ્ચીસ 
ગામો નો પ્રવાસ કરશે આવી રીતે એક વર્ષનો 
લક્ષાક છે. આવનાર સમય મા કચ્9 ના છસો 
ગામો ની અદર આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદની 
ગ્રામ સમિતિ હશે. રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ ના 
યુવાનો ની ટીમ હશે અને આવનાર દિવસોમાં આ 
હિન્દુ રાજ્ય ની સ્થાપના માટે સાધુસંતો ના 
આશીવદ થી ડોકટર તોગડેયા સાહેબ ના નેતૃત્વ 
માં જયારે મને ગુજરાત પ્રદેશ ના અધ્યક્ષ તરીકેની 
પોલિટીકલ જવાબદારી સોપવામા આવી છે ત્યારે 
હું ક૨૪ નું ગૌરવ માનુ છુ. 

તો આવનારી રાજનીતિ માં હિન્દુસ્થાન 
[નિમાણ દળ એ લાઈટ મા આવવાની છે. રાજકીય 
પોલિટિક્સ ગતિવિધિ છે એ આવનાર દિવસોમાં 
અમે આગળ વધારીશું 

આજે ભારત ને આઝાદ થયા ૭૫ વર્ષ થયા 
વાતો વિકાસની થાય છે વાતો ગૌ માતાની રક્ષાની 
વાત થાય છે. 


આજે આ દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનુ 
નેતૃત્વ હોવા છતાંયે ગાયો આપણા ભુજ ની અંદર 
સો થી દોઢસો ગાયો ની કતલ કરવા માં આવે છે 

હિન્દુ સમાજ ના યુવાનો સઘર્ષ કરી રહ્યા છે 
તો સરકાર ના ચુંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ , ભારતીય 
જનતાપાર્ટીના ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો કે તેના 
સગઠન ના લોકો ની કોઈ જવાબદારી નથી કે? 


માત્ર ઇલેક્શન આવે ત્યારે તેમને રામ યાદ 
આવે છે ત્યારે એમને ગાય માતાઓ યાદ આવે એ 
બોગસ રાજનીતિનો પડદાફાસ કરી સાચા નેતૃત્વ 
ની રક્ષા કરવી અને આ રાજને હિન્દુ રાષ્ટ્ર તરફ 
લઈ જવુ નવો બદલાવ આખી વ્યવસ્થા નો 
બદલાવ અને આ દેશ નું શાસન આપણા વેદ 
અને ગીતા ઉપર ચાલે, સાધુસંતો એનુ માર્ગદર્શન 
કરે આવી શ્રેઠ રાજનીતી હિન્દુસ્તાન નિર્માણ દળ 
દ્વારા અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપ સૌ નો સાથ 
સહકાર મળે કચ9 ની જનતા નો સહકાર મળે પ્રેસ 
મિડિયા ના મિત્રો છો એમનો પણ અમને યોગ્ય 
સહકાર મળે 





આજના આ પાવન પ્રસગે અનેક સાધુસતો 
ના આશીવદિો ટેલિફોનીક અને રૂબરૂ અમને 
મળ્યા આજે જે સ્થાન પર અમે કાર્યક્રમ કર્યો છે 
મહાયજ્ઞ નો તો માતાજી પરમ પુજનીય વદનીય 
પાતઃ સ્મરણીય અવઘતગીરી માતાજી ના છેલ્લા 
તીસ વર્ષ થયા આશીર્વાદ છે આજે પણ એમના 
આર્શીવાદ મળ્યા છે આવા સાધુસંતો ના 
આર્શીવાદ થી જ અમારા કમલેશભાઈ, 
હરીશભાઈ અને રોહિતભાઈ જેવા કાર્યકર્તાઓ 
આજે હિન્દુત્વ નુ કામ કરી રહ્યા છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના સ્થાપના 
દિવસે જયારે હિન્દુ સામ્રાજય નો દિવસ ઉજવી 
રહ્યા છીએ ત્યારે કચ્છીઓ ને સૌ હિન્દુ ધર્મ ના 
લોકો ને દેશભક્ત લોકો નો હુ ધન્યવાદ માનું છું. 

જેમણે આજના પ્રસંગે સહકાર આપ્યો છે 
એ દાતાઓ નો, બાકી ના કાર્યકર્તાઓએ, 
સમાજના ટ્રસ્ટીઓએ તો એ સૌનો હું આભાર 
માનું છું અને ભુજ શહેર, કચ્છ ના શહેરો અને 
કચ્છ ના ગામડાઓના હિન્દુ સમાજ ના જેટલા 
અગ્રણીઓ છે એમને છું કહુ છું કે ન ચાહીએ 
કોગ્રેસ, ન ચાહીએ ભાજપ, ન ચાહીએ આપ 
હમેં તો હિન્દુ રાજય કી સ્થાપના ચાહીએ જહાં 
છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ કા ભગવા ધ્વજ 
લહેરાયા હો, મહારાણા પ્રતાપ કી તલવાર હો, 
મદિરો મે વેદ ઓર ગીતા કી ઉપાસના હો, સસ્કૃત 
મે શ્લોકો કા સુબહ મેં નાદ હો એસા રાજય 
ચાહીએ જહા ગાય માતા ભી હસતી જાય, મદિર 
કે સાધુસંતો ભી ગૌરવ સે જી શકે એસા હમે એક 
હિન્દુ રાજય ચાહીએ વો સિર્ફ ને સિર્ફ ડોકટર 
તોગડિયાજી કર શકતે હે, હમારી પ્રમાણિક 
કાર્યકર્તાઓ કી ટીમ કર શકતી હે વો હી દે શકતે 

આગામી દિન હમારા કચ્છ સરહદો 
વિસ્તાર હે, કચ્છ કી સરહદી વિસ્તાર કી સુરક્ષા કે 
લીયે હિન્દુસ્તાન નિર્માણ દળ, આંતરરાષ્ટ્રીય 
હિન્દુ પરિષદ ઔર રાષ્ટ્રીય બજરગી દળ હે ઉક્રો 
આપ તન મન ઔર ધન સે સહયોગ કરે ઈતની 
અભ્યર્થના કે સાથ ઈસ અવસર પર મેં બહોત 
બહોત શુભકામના. 


જપય... 


અનુકમ્પાના ઉગાડ્યા છે દ્વાર સેવા ભારતી.. 





કોરોના ની વૈશ્વિક મહામારી માનવ સમાજ 
માટે મોટો પડકાર બની છે. આ મહામારી 
દરમ્યાન સમાજના કેટલાય કુટુંબ ક્ષત વિક્ષીત 
થયા છે. આ મહામારી ના કારણે ગુજરાત મા પણ 
અનેક લોકોએ પોતાના સ્વજન ગુમાવ્યા છે, 
અનેક બાળકો એ માતા અથવા પિતાની કે 
માતા - પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. આ 
આપણા સમાજના બાળકો છ અને એમના 
ભવિષ્યની ચિંતા કરવાની આપણી નૈતિક અને 
સમાજિક જવાબદારી છે. આવા સદવિચાર સાથે 
સમાજમાંથી [રહહા|ં ઝિક્યાંદ્વ એકત્ર કરવા નો આ 
નમ્ર પ્રયાસ છે. 


જે માહિતી પ્રાપ્ત થાય તેના આધારે જે તે 
ભૌગોલીક વિસ્તાર ના સામાજિક, ધાર્મિક, 
સેવાભાવી સંસ્થાઓ, વ્યક્તિઓ ને સાથે રાખી 
આવા બાળકો તથા પરિવારના કલ્યાણ માટે કોઇ 
ચોકક્સ કામ કરવાની યોજના બને તે હેતુ થી 


આના માટે આજે વેબસાઈટ ના માધ્યમ થી 
માહિતી એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ છે. 
આપ આપના પરિચિત ગ્રુપ, મિત્રો, સગા 
સ્નેહી, વ્યવસાયી સપકમા હોય તેમને મોકલાવી 
ને માહિતી એકત્ર કરવાના પ્રયાસમાં સહભાગી 
થવા માટે આપને વિનતી છે. 
[11[03://5€0/લ01દા1ંલૃપ|વહાં.|1/ 


સેવા ભારતી, 


ગુજરાત. 


એક વ્હાલો'મારો સૌમાં બિરાજેડ્‌ ણ 
કરોલોસૌ હરિ કિર્તન ઝે 





કચ્છના મુન્દ્રા અને કડલા પોર્ટ ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર સાથે જોડાયા 


રેલવે દ્વારા માર્ગ પરિવહનને ઝડપી 
બનાવવા માટે ડેડિકેટેડ ક્રેટ કોરિડોર તૈયાર કરાયો 


છે. આ કોરિડોર પૈકી ૭૦૪ કિલોમીટરનો 2% 
કોરિડોર કાર્યરત થતા કચ્છના મુન્દ્રા અને કડલા 2 


બદરપણ આ કોરિડોર સાથે જોડાઈ ગયા છે. 


૦ ગમુન્દ્રાથી રાજસ્થાન સૌપ્રથમ વખત ૧૭૮ 
કન્ટેનરની ડબલ ડેકર ટ્રેન દોડતી કરાઈ 


૦ »૦૪ કેલોમીટરનો કોરિડોર કાર્યરત થયો 
કચ્છના મુન્દ્રા અને કડલા બંદર પણ 
કોરિડોર સાથે જોડાયા 

૦ કચછ : ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર અતર્ગત 

મૃન્દ્રાથી રાજસ્થાન સૌપ્રથમ વખત ૧૭૮ 

કન્ટેનરની ડબલ ડેકર ટ્રેન દોડતી કરાઈ હતી. આ 

અંગેની વિગતો મુજબ દેશભરમા પોર્ટ 

કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે વિભિજ્ઞ પ્રયાસો 
કરવામાં આવી રહ્યા છે. રેલવે ટ્રેકનુ કાર્ય પૂર્ણ 
થતા પ્રથમ વાર મુન્દ્રા પોર્ટથી રાજસ્થાન, કોંકણ, 
કાઠુવાસ સુધી ડબલ ડેકર કન્ટેનર ટ્રેન દોડાવવામાં 





આવી હતી. 
૦ દેશ-વિદેશથી મશીનો અને સ્પેરપાર્ટ્સ 
આયાત કરવામાં આવ્યા 


૦ આ ડબલ ડેકર કન્ટેનર રેક પર ૧૭૮ 
કન્ટેનર સમાવાયા હતા. જેમાં ફ્રાન્સ, મેક્સિકો, 
ઈટાલી, જાપાન, જર્મની અને યુએઇથી આયાત 
ગ્લિસરીન, એલ્યુમિનિયમ સ્પેરપાર્ટ્સ, ઇલેક્ટ્રિક 
પાર્ટ્સ, મશીન, કપ્રેસર સહિતનો કાર્ગોનો 
સમાવેશ થયો હતો. 


ઇન્ટરનેટ જેટલુ ઉપયોગી તેટલુજ ખતરનાક 


(રોબર્ટ કાન અને વિન્ટન સર્ફ ઈન્ટરનેટ ના 
શોધક છે જેમણે અમેરિકા ના છે ૧૯૭૩ માં 
ઈન્ટરનેટ ની શોધ થઈ છે. આજ તે લોકોપયોગી 
બન્યું છે.) 

કોરોનાની જેમ હજી પણ એક વાયરસ 
આપણી આજુબાજુ માં દિનોદિન વધી રહેલ છે. 
આ વાયરસ ને જાણવા અને એના ઉપાય માટે આ 
પોસ્ટને આખરી તક વાંચજો. 


આજેસ્માર્ટફોન સિર્ફ સ્ટેટ્સ સિમ્બોલ નથી 
રહ્યો એ આજની જીવનશૈલીનો મહત્વનો હિસ્સો 
બની ચુક્યો છે. સ્માર્ટફોનના આગમન પછી હર 
તરફ ડિજીટલાઇઝેશન નો વ્યાપ વધવા લાગ્યો 
છે. જીવનજરૂરી કહો યા મનોરંજન અને 
મોજમસ્તી દરેક ચીજ આજે ઇન્ટરનેટના 
માધ્યમથી ડિજીટલ પ્લેટફોર્મ પર આશાનીથી 
ઉપલબ્ધ થવા લાગી છે. ઈન્ટરનેટ જેટલુ આપણી 
જીવનશેલીને આસાન બનાવે છે એટલુ જ જો 
આપણે લાપરવાહી કરી તો નુકશાન પણ કરાવી 
શકે છે. 


આજકાલ ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી ફ્રોડ 
થવાના કિસ્સા ખુબજ વધી રહેલ છે માટે મોબાઈલ 
અને ઈન્ટરનેટના વપરાશમાં સાવધાની રાખવી 
અતી આવશ્યક થઈ ગયેલ છે. આવા ક્રોડથી 
બચવા માટે સૌથી ખાસ અને અતી મહત્વના 
ઉપાયથી આપને અવગત કરાવા માટે આ પોસ્ટ 


કરેલ છે. 

મિત્રો, જેમ આપણા ઘરની માહિલાઓ 
વાર-તહેવારે લેવડદેવડ માટે સાડીઓ અલગ 
રાખે છે અને પોતાના પર્સનલ પહેરવા માટે 
અલગ સાચવીને રાખે છે એવી જ રીતે 
મનોરેજનના એપ્લીકેશન, સોશલ 1મિડીયા 
અથવા આલતુ-કાલતુ વેબસાઈટો પર લોગીન 
આઈડી બનાવતી વખતે કોઈપણ જનરલ ઈમેલ 
આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરો 

પણ તમારાં અતી મહત્વના બેંક, આધારથી 
લિકેડ કોઈપણ અન્ય અકાઉન્ટ અથવા જ્યા થી 
પેમેન્ટના ટ્રાન્ઝેકશન થતાં હોય એવા સિક્યોર 
અકાઉન્ટ માટે અલગથી ઈમેલ આઇડી અને 
પાસવર્ડ રાખો. જેને સિર્ફ આવાં અકાઉન્ટ પુરતાં 
જ વાપરો. આને ભુલથી પણ અન્ય કોઈપણ 
જગ્યાએ શેઅર ના કરશો અને હા, આ આઇડી 
પાસવર્ડને કોઈ એપ્લીકેશન, વેબસાઈટ અથવા 
મોબાઈલમા ક્યાય પણ સેવ કરવાને બદલે યાદ 
રાખવાની કે ડાયરીમાં ક્યાંક લખીને રાખવાની 
આદત રાખો. 

આવા સિક્યોર આઇડી પાસવર્ડની જેમ 
તમને આવવાવાળા 0112 અને તમારા કોઈપણ 
કાર્ડની પાછળ લખેલા ૩ આકડાના €૫/ઉ નબરને 
જો તમે બચાવીને રાખ્યા તો કોઈની તાકાત નથી કે 
તમારાથી કોઈ ફોડ કરી શકે. 


સંયોજક : મૂળવતરાય પટેલ, નાગપુર. 


ક (૦[[00:ત1૯€ (૫0 [/ર€110૯1 - ।।€ 0: 11 017 


ઉપ્રપ્રપ્ર-|લ્લપલા15[081"511.00111 





ક 1010€01 & ॥/102021 (૫154) 
ઊલટા [/૯11૯ા' 510૯ 2002 


૦ [|[€ [/૯1110૯€1 01 [/112૨1 (1057) 


ક “રલ્ત (તાં 101 €ટ!11તા [1૫82174 ૦01 
॥/11201 1/૬ ૬૦।1૧11ળ1ંપ્તટટ 


૩રિ।૭£5૭4 મ્દિ છા. 





11500॥॥0૬ & ।॥1/₹5111૬॥1 ₹0॥$0111 


11511 ત110ણ 
”ત11111૪ 


1ણ્તા11 
ઊ/1તા1તઇરા1ણ1| 


બિ 


ગિ॥તંણાા 
“ંપાંત્ટ 


1ટરણ111010૪] 
811 01૯ત 


4// 80016, 1////) 0€5/ //) 6/55 ૭૦/1/0€//09 


110 


અરસતસ આ નગન મશોમા સમન 
11! ।ધકા।ઉ/ધાઇ£ દાણ ભરણ ઉ ધારા ક 


(0૫411 & 


1. 1૪111118“ 


તય 
ક 
2 


110101 


કક 7£₹૫/૫૫ ડઝગ્તરડપ 


ઉ-7ડ3 કટા, ઉદય ટા ત ધતરા હતાં (ઇક. છા. : ઉ771-2524774, વ0વ44774 
ણ 1010. : 94252 04774, 95841 470100, છ-॥॥ાતા1: પાકતા કી ણાત, 0, 





કાર્યાલયઃ ૫૦૧ - ૫૦૪, પાચમો માળ, નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા દેહગામ રોડ, એસપી રિંગરોડ પાસે, નરોડા - અમદાવાદ ૩૮૨ ૩૩૦. મોબાઈલ : ૭૭૧ ૮૯૭૭૭૭૪. 





